ALAMA ZA NJIA YA FURAHA 


Ili kufahamu njia ya furaha katika hakika yake, ambayo ndio njia ya kumuamini Allah Aliyetukuka, ni 
vizuri kwetu tubainishe baadhi ya alama na Njia hii, ili tuwe watulivu na wenye hima za juu katika safari 
yetu hii. 


Njia ya Allah Aliyetukuka 

Allah amesema: "Na kwa hakika hii ndiyo Njia yangu lliyo Nyooka. Basi ifuateni, wala msifi 
nyingine, zikakutengeni na Njia yake. Haya amekuusieni ili mpate kuchamngu." (6: 153), 

Hivyo basi njia ya furaha ni njia ya Allah na wasia wake aliousia waja wake kuufuaj^ (n 
yanayowafaa). 


mjuzi wa 


Hapana shaka yoyote kuwa mtu muovu ndie ambaye anaacha njia yaJfltan na anatarajia furaha katika 
njia nyingi tofauti; hivyo hakuna furaha kwa hali yoyote ile bila ya kufuata njia yake, Allah Aliyetukuka 
amesema: "...basi atakaye ufuata uwongofu wangu, hatapotea wala hatataabika. Na atakaye jiepusha na 
mawaidha yangu, basi kwa yakini atapata maisha yenye dhifn^SNJ ya Kiyama tutamfufua hali ya 
kuwa kipofu." (20:123-124). 




Furaha ni kwa aliyefuata njia na kufuata uon 
(kupotoka) hata idhihiri kuwa ni miongoni rrr 

https://www.path-2-happiness.com/sw/njia 




i ni kwa yule aliyeupa mgongo na kukengeuka 
aarufu au wenye nyota katika jamii. 

a-njia-ya-furaha-alama-za-njia-ya-furaha 



